— 





ŷ 


» 


LLIN ELLAU COFFADWRIAETHOL, | 


AM Y DIWEDDAR 


Bi ARC H, JOHN ET Hey, 


“We Hw. EEO wc EG SY ML, 
(ŵyr i'r hybarch Ronrwr Jones, Rhos Lan,) 
Yr hwm afu forw Medi Sydd, ns 0, 
ŶN 48 LWYDD OED. 
GWNAED BF YN BREGETHWR YN 1529; 
Dewiswyd, ef yn. Yserifenvdd Cyfarfod MI Misol iISir 


Fflint yn 1938, ac ordeinwyd ef I; weinyddu holl 
ragorfreintiau y YBU GG Oth yn 849, 


O 





— 


Mae yn debyg nas gellir rhestru y brawd hwn yn 
mhlith prif lenorion ei oes—ni welwyd ei bwyso yn 
nghlorian “'Tafol y, Beirdd; eto yr oedd y dyddor- 
deb a cymerai yn y 'Feibl Gy enl. ar Cenhadaethau 
Cartrefol a Thramor—cei sylw caruaidd o ieuenctyd yr 
eglwysi—ei frwdfrydedd dros lwyddiant ein hysgolion 
a'n bathrofeydd, yn nghyd a thanbeidrw ydd. ei ddoniau, 
a'i ddifrifoldeb gweinidogaethol, yn peri ini edrych 
arno fel un o FLAENORIAID mwyaf defnyddiol.ei oes 
yn. mhlith Trefnyddion Calfinaidd, Cymru. 

Syrthiodd trwy y darfodedigaeth 'yn nghanol ei 
ddyddiau a'i ddefnyddioldeb, a diameu y. bydd ei 
coffadwrieeth yn fendigedig, am FR lawer, 
mewn cysylltiad a'f Methodistiaeth ymru. 

Medi. fed yd6edd dydd: mawr eî ETO dadl eth. 
Yn ol rhagl benodiad Mia. JoN Es ei liun “gweddiodd y 
PARCH. WILLIAM ROBERTS, AD wc H, cyn 
cychwyn, yn ty. Yna'aed yn orymdaith: ì gapel 
Abbot. Streel, pry y darllenodd ac a gweddiodd. y 
PARCH. DANIE oL. ROBERTS, Lona, ac annerch- 
wyd y dorf fawr gan, y rParchedigignu: ROGER 
EDWARDS, Wynncnua: LEWIS EDWARDS, 
D.D, Di. WILLIAM PIERCE, RHOSESMOR ; 
JOHN NE ; NEROUIS; THOMAS JONES,. 

ye  WOU tf 


we 








ŷ 


OEFN Y GADER; a therfynodd y PARCH. RICHARD 
EDWARDS, LrANGoLLEN, trwy weddi, Yna cych- 
wynodd yr orymdaith, yr hona rifai oddeutu 600 tua 
mynwent Rhosddu, hên lanerch a fythol enwogwyd 
gan lwch llawer o “Saint y Goruchaf,” ac yn eu 
plith yr enwog PHILIP HENRY, MORGAN 
LLWYD, WALTER CARADOC, &c. Ar ol gosod 
yr arch yn y gell a ddarparesid, annerchwyd y dorf 
yn Gymraeg gan y PARCH. WILLIAM ROBERTS 
AMLWCH, ac yn Saesoneg gan y PARCH. JON- 
ATHAN DAVIES, Bowzixa Bau. Traddodwyd 
yr “ Anerchiad angladdol” i gynulleidfa capel .Zbbot 
Street, y sabboth cyntaf ar ol ei gladdedigaeth, gan y 
PARCH. HENRY REES, a diweddwyd y gwasan- 
aeth gyda'r penill.— | | 

“ Mae'n brawd wedi gorphen ei daith, 

A'i lafur a'i waith yr un wedd.” 


Pan ydoedd yn llencyn cochruddiog, 
Yn dechreu boreuddydd ei oes, 
Aeth swynion ein Sion a'i galon, 
Yn serchog at achos y groes; 
Aur oriau bamddenol ieuenctyd, 
” A dreuliodd ar gyfer ei daith, 
A'r yspryd eneiniodd ei enaid, 
Ag yspryd o yspryd y gwaith. 
Er cymaint cynygion duw mammon, 
| A dengar gyfeillach y byd ; 
Ni lwyddodd un tegan er fynu 
. Gwir grefydd a'i gwreiddyn o'i fryd: 
Ein Harwr adawodd bob gorchwyl, 
Dadglymodd bob rhwymyn yn rhydd ; 
Ymrestrodd yn filwr teyrngarol, 
Ymladdodd tra parodd ei ddydd. 
Mor effro a llidiog caed uffern, 
Er lluddias hyflwyddiant ei ddawn, 
Ond ffaglwyd holl faglau'r tywyllwch, 
'Gwnaed coeleerth wrth drostan yr Iawn, 

















ia. 


A 
—$— da 


YT 








4 
NN 


MO OM 


3 


Yn nghysgod gweddiau yr eglwys 
Addefai fod sylfaen ei swyn; 

Yn'r eclwys disgleiriai fol angel, 
Trwy eiriau bach, tyner a mwyn. 


Gwersyllodd ar aelgerth Golgotha, 
O seiniau erch Sinai fe ddaeth 
I fynydd Calfaria cyfeiriodd, 
Y mynydd lle prynwyd y caeth: 
Ei ddullwedd a doddai y creigiau, 
Chwilfriwient dan effaith ei ddawn, 
Er cymaint.caledwch calonau, 
Eneiniwyd ein Zoan yn iawn. 


Trwy'i ddoniau fe ddenodd i'r fyddin, 
Rai'n addurn i'r eglwys a droes, 
Ei enw yn anwyl a enwir 
Yn rhestr enwogion yr Oes; 
Eglurai ddyfn bynciau trefn cadw, 
_. Credoau a chwiliai bob darn, 
'Nes cododd yn mynwes yr eglwys, 
Yn athraw o brofiad a barn. 


Un sill o'i fwyn eiriau drydanai 
Trwy gelloedd tywyllaf y fron; 
A'i falmaidd gyfferi gyffyrddodd, 
Nes concro pob cancr yn hon : 
Mor flasus oedd gwleddoedd “ Cymundeb” 
Pan torai ond tamaid i'r oes, 
Ces damaid o damaid yr angel, 
Gan Joan offeiriad y groes. 


Pan fyddai dan wlith yn pregethu, 

Am ddarpar yr arfaeth a'i stôr, 
Gwyn gwmwl gordanllyd gorfoledd, 

Ymgasglai'wrth orsedd yr Ior, 
A'r dwyfol orfoledd orlifodd, 

Aeth daear a nefoedd yn un; 
Gall Joan mewn mynyd ei brofi, 

Bu ganwaith mewn llewyg ei hun. 





4 


Ei ddagrau aw lyehent ys allor, 


Gwi hoddenti gysgod y grais, 
ra'n dyner cynygiai y y darian Î 
Rhag sSaethan uffernol y ddraig: : 
Bu yspryd y farn yn ei ferwi, 
Siaradodd nes synodd yr oes, 
Dinystrïai'nu obaïth y bobl, 
Ddirmy 'gent fadd anBif y gr 





Oeg, 


' Roedd llafui a lludded eì eddwl ; 
Yn ymdrin ag achos y nef, 
Yn ormodi'w natur eigario, 
Er bod ei athrylith. yn gref: 
Derbyniodd, dolu o rybuddion, ì 
Yn, dyner o dwylaw. ei Dad; 
Am Uc n ddioedi ddod adre' 


gadael, ei ' synydd yn y gâd. ; 











wm 
Tin gwron a du y goron, 
“Estnodd mewn uc ìdas a bri; 
Daeth seindorf seraphaidd i'w gyrc chu, k 
Y mynyd y croesodd y llis j 
Yr enwog ge adfridos &yrhaeddodd | 
Mêwn. gostrordd yn nghoncwest yr Oen, $ 
I cartref tragwyddol dedwyddwch, i 
Yn berffaith heb bechod na phocn, | 
Brymbo. H. Jwnn. Wi 
1 
FN 
| 
| 
| 
TY 
ue - 
in Duu | | 


H. Jones, Argraffydd, Llangollin, 





